WicipediA 


Astwrieg 


Iaith frodorol cymuned ymreolaethol Tywysogaeth 
Astwrias yw Astwrieg (neu Astwreg). Er bod dadlau ai 
iaith ynteu dafodiaith ydyw, mae'r Astwrieg neu 
'asturianu' neu 'bable' bellach yn cael ei chydnabod yn 
swyddogol a'i hamddiffyn i ryw raddau gan Lywodraeth y 
Dywysogaeth. Iaith Romáwns ydyw (Gorllewin- 
Iberaidd), sy'n perthyn yn agos i Sbaeneg a Galisieg. 

Yn ôl ystadegau diweddar, mae tua 100,000 yn ei siarad 
fel mamiaith a 450,000 wedi'i dysguJ 2 ^ Ni chynigir 
addysg trwy gyfrwng yr iaith er bod ysgolion cynradd 
bellach yn ei dysgu a gellir ei hastudio fel rhan o'r 
bachillerato. Ceid rhaglen newyddion yn yr iaith ar un 
adeg ond fe'i cljrwir ar y radio'n weddol aml o hyd. Mae 
rhai o sianeli lleol Astwrias, megis Tele Gijón, yn dangos 
ambell raglen yn yr iaith hefyd. Mae cyfnod o 
normaleiddio ieithyddol yn dechrau dod i rym mewn rhai 
lleoedd, gwelir rhai arwyddion ffyrdd yn ddwyieithog ac 
mae Cyngor Dinas Gijón, er enghraifft, wedi sefydlu 
swyddfa arbennig i hyrwyddo a datblygu defnydd o'r iaith 
mewn sawl maes. Fodd bynnag, oherwydd statws isel yr 
iaith, yn enwedig yn y gorffennol, mae nifer o siaradwyr 
yn gyndyn i gydnabod eu bod yn ei siarad. 

Rhai ymadroddion 

■ Dydd Da - Bonos díes. 

■ Nos da - Bones nueches. 

■ William ydw i - Llámome William. 

■ "Meddyg" ydw i - Soi "médicu". 

■ Ble mae...? - ôÚ ta...? 

■ Hwyl - Ta lluéu. 

Cyfeiriadau 


Astwrieg 

asturianu, bable 
Siaredir yn Sbaen 

Rhanbarth Asturias 

Cyfanswm 110,000 

siaradwyr 

■ 50,000 yng nghanol 
AsturiasW 

■ 30,000 yng 
ngorllewin 
AsturiasW 

■ 20,000 yn nwyrain 
AsturiasW 

■ 450,000 siaradwyr 
ail-iaith (1994) 

Teulu ieithyddol 
System ysgrifennu Lladin 

Statws swyddogol 
laith swyddogol yn 

laith leiafrifol Asturias 

gydnabyddedig yn Sbaen 

Rheoleiddir gan Academia de la Llingua 
Asturiana 

Codau ieithoedd 
ISO 639-1 Dim 

ISO 639-2 ast 

ISO 639-3 ast 

Wylfa leithoedd 51-AAA-ca 






Map o leoliad Astur-Leonese, gan gynnwys 
Asturian 


1. http://archive.ethnologue.com/16/show_language.asp?code=ast 

2. Ethnologue report for Asturian (http://www.ethnologue.com/show_language. asp?code=ast) 

■f Argraffiad Astwrieg Wicipedia, y 

'» 11 J 

I ' gwyddoniadur rhydd 


Wedi dod o "https://cy.wikipedia.Org/w/index. php?title=Astwrieg&oldid=8408866" 


Newidiwyd y dudalen hon ddiwethaf ar 6 Mehefin 2019, am 16:33. 

Mae testun y dudalen ar gael dan drwydded Creative Commons Attribution-ShareAlike; ga.ll fod telerau ychwanegol 
perthnasol. Gweler Telerau Defnyddio'r Drwydded am fanylion pellach. 






















